WikipediA 

Kanuri 


Harshen Kanuri ko Yaren kanuri ko Kanuri ko 
Barbarci ko kuma Barebari yare ne dake da asali a ƙasar 
Najeriya da bangaren wasu kasashe kamar Cadi, Kamaru, 
Jamhuriyyar Nijar, ƙasar Sudan da wasu garuruwa dake 
kudancin Libya da Misra. Mafi yawan al'umman Kanuri a 
Najeriya suke, kuma suna zaune ne a jihohin Borno, 
Yobe, Adamawa da sauransu. Akwai masu amfani da 
harshen sama da mutane miliyan biyar (5,000,000) tun a 
binciken da aka gabatar a shekara ta 1987, amma ire-iren 
harshen Kanuri wato Manga Kanuri da Yerwa Kanuri 
(wanda ake kira da Beriberi, ana ganin jimillar masu 
magana da harsunan sunkai adadin miliyan biyar da dubu 
dari bakwai (5,700,000). 

Hotuna 




lyakan tapkin Chadi 


Tutan Kanuri 




Zane irin na kabilar Kanuri 
Kanuri 


Kalmomi 



Kanuri 


kanuri 

'Yan 

asalin 

magana 

4,000,000 

Language 

• Nilo-Saharan languages 

family 

• Saharan languages 

• Kanuri 

Baƙaƙen 

Arabic alphabet da Latin script 

rubutu 

Lamban rijistar harshe 

ISO 639-1 

kr 

ISO 639-2 

kau 

ISO 639-3 

kau 

Glottolog 

kanul279 (http://glottolog.org/ 


resource/languoid/id/kanul279)W 





Mutanen Kanuri yayin bikin al'ada. 



K*T ■ ■ kbt ■ knc ■ Ktl 


Kalmomin Kanuri da Hausa da Turanci:®® 


Taswirar inda kanuri suke 































1. Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, 

Martin, eds. (2017). "{{{name}}}" (http://glottolog.org/resour 
ce/languoid/id/kan ul279) . Glottolog 3.0 . Jena, Germany: 

Max Planck Institute for the Science of Human History. 

2. Doris Lohr, H. Ekkehard Wolff (with Ari Awagana). 2009. 

Kanuri vocabulary (https://wold.clld.Org/vocabulary/5). In: 

Haspelmath, Martin & Tadmor, Uri (eds.) World Loanword 
Database. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary 
Anthropology, 1591 entries. 

3. Ari Awagana, H. Ekkehard Wolff (with Doris Lohr). 2009. 

Hausa vocabulary (http://wold.clld.Org/vocabulary/4). In: 

Haspelmath, Martin & Tadmor, Uri (eds.) World Loanword 
Database. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 1668 entries. 



Daga "https://ha.wikipedia.Org/w/index. php?title=Kanuri&oldid=62226" 


Anyi gyaran ƙarshe na wannan shafi a ranar 18 ga Yuli, 2020, da ƙarfe 12:25. 

An samar da muƙaloli a karkashin lasisin Creative Commons Attribution-ShareAlike License; mai yiwuwa da kwai 
sauran sharudda. Ku duba Ka'idojin Amfani na Gidauniyar Wikimedia domin karin bayani. 















